Swyddog  Meddygol 


GYFLWR  IECHYD 


DOSBARTH  DINESIG  LLANGEFNI 

u > o 


am  y flwyddyn  1958 


GAN  GORFFORDDI  ADRODDIAD  Y 


Swyddog  Iechyd 

W.  ROSSER  HARRIES,  M.S.I.A.,  M.R.San.I. 


o 


Y Cadeirydd  a Chynghorwyr 

Cyngor  Dinesig  Llangefni, 


Me*.  Cadeirydd,  Bonedd'iges  a Boneddigion,  . 

Mae  yn  anrhydedd  gennyf  gyflwyno  i chwi  yr 
adroddiad  am  y flwyddyn  1958.- 

r7)  Bu  ychwanegiad  o 160  yn  yr  amcangyfrif  o'r  boblogaeth. 
o*i  gynharu  a’r  flwyddyn  gynt  „ Sylwir  fod  130  o ychwanegiad 
yn  1937  o’i  gymharu  a8r  flwyddyn  1956.  Hefyd,  sylwir, 5 pum 
mlynedd  yn  ol,  sef  1954,  rbif  poblogaeth  y dref  oedd  2370, 
a’r  rhif  ddeng  mlynedd  yn  ol,  sef  194-9  oedd  2082.  Mae 
poblogaeth  Llangefni  wedi  cynyddu  yn  agos  i wyth  gant  mewn  deng 
mlynedd. 


Mae  rhif  tai  y Cyngor  yn  dangos  ychwanegiad  o 78. 
Sylwer,  nifer  tai  y Cyngor  yn  1950  oedd  241.  Felly  ychwanegiad 
o 352:  mewn  wyth  mlynedd  ac  yn  gwneud  cyfanswm  o 59$^ 

Cynnyddodd  rhif  y genedigaethau  yn  y dref  i 85*  18  yn 
fwy  na8r  flwyddyn  jgynt.  Hid  oedd  yr  un  o8r  genedigaethau  yn 
anghyfreithlon.  Yr  oedd  llai  o un  mewn  Genedigaethau  Marwanedig, 
ac  ni  fu  un  marwolaeth  Mamol,  tra  yr  oedd  llai  o un  yn  rhif 
marwolaethau  babanod.  Bu  35  o farwolaethau  Pob  Oed,  ychwanegiad 
o chwech,  y mwyafrif  yn  fenywod. 

Prif  achos  y marwolaethau  yn  ystod  y flwyddyn  arbennig 
oedd  Clefydau  y Galon,  pum  dyn  a naw  merch  Fe  farwodd  bedair 
benyw  o ganlyniad  'stroke8  a dau  ddyn.  Bu  un  marwolaeth  oddiwrth 
ganser  tra  yn  1955  a 1956  collwyd  4 a 10.  Beth  calondid  pan 
glywir  gymaint  am  y salwch  arbennig  hwn  Fe  farwodd  un  dyn  o 

ganlyniad  Haint  y Ddarfodedigaeth,  a sylwir  fe  restrwyd  chwech 
o8i  gymharu  a dau  ac  un  y blynyddoedd  blaenorol.  Dylai  hyn  ein 
cadw  yn  wyliadwrus  gan  fod  y salwch  hwn  yn  llechu  mewn  cymdeithas 
o hyd 


Ynglyn  a chief yd au  heintus,  rhestrwyd  hanner  cant,  y 
mwyafrif  gyda8r  Freeh  Goch.  Ni  rhestrwyd  un  yn  1957*  ac  eto 
am  y nawfed  flwyddyn  ni  chafwyd  un  clef yd  Diphtheria.  Fe  gofir 
fod  y Freeh  Goch  wedi  bod  yn  gyffredinol  trwy’r  Sir  yn  nechrau 
1958,  ond  er  hyn  ni  chafwyd  un  ddrwg  effaith. 

Mae  cyflwr  iechyd  yn  gyffredinol  wedi  bod  mewn  safon 
canraoladwy.  Am  y cyflwr  hwn  diolchir  eto  i feddygon  y dref  a8r 
cylch,  y gweineddesau,  a’r  ymwelwyr  iechyd  am  eu  cyd-weithrediad 
a8u  gwaith  da. 

Mae  sylwadau  y Swyddog  Iechyd  yn  dangos  fod  cyflwr 
glendid  y Dosbarth  Dinesig  wedi  bod  yn  foddhaol  ac  fod  y 
Gyfraith  Glendid  Bwyd,  Cyflwr  ac  Amgylchiadau  tai  y cyngor,  a’r 
lladd-dy  wedi  cael  ei  sylw  arbennig  trwy’r  flwyddyn.  Diolchir 
i’r  Masnachwyr  Bwyd  yn  y dref  am  eu  cydweithrediad , a da  oedd 
gweld  safon  dda  yn  cael  ei  gynnig  i’r  cyhoedd.  Diolchir  i’r 
Cyngor  hefyd  am  weithredu  ar  sylwadau  y Swyddog  Iechyd  mewn 
perthynas  a garffosiaeth  y dref.  Bu  symudiad  ar  ddechrau 
gwelliantau  garffosiaeth  yn  amlwg  cyn  terfyniad  y flwyddyn 
arbennig. 


o 


Sylwir  o dan  adran  "Housing  Repairs  and  Rent  Act'* 
na  chafwyd  ond  tri  ymgeisydd  am  ’Improvement  Grant’.  Teimlir 
y dylid  gwneud  mwy  o^  ddefnydd  o’r  cyfleusterau  arbennig  tuag 
at  wella  tai  beth-addas,  ac  yn  yr  un  modd  codi  safon 
amgylcbiadau  byw. 

Yn  ystod  y pedwar  mis  olaf  o’r  flwyddyn  1958 » gwelir 
fod  nifer  o anifeiliaid  wedi  eu  lladd  yn  Lladd-dy  y dref 
wedi  cyriyddu  yn  agos  i 100%.  Wrth  sylwi  ar  ff igyrau  am 
y misoedd  cynnar  y flwyddyn  ac  hefyd  y blynyddoedd  cynt, 
mae’r  'percentage’  yn  byr  debyg.  Awgrymir  i’r  Oyngor  gadw 
golwg  ar  y ffeithiau  hyn  am  y rheswm  fod  ffigwa?  lladd  am  1959 
yn  barod  yn  dangos  cynnydd  helaeth.  A’r  cwestiwn  a ellir 
godi  ei  ben  fydd: 

a)  Amgylcbiadau  o bertbynas  i’r  HLadd-dy* 

b)  Yr  amser  a’r  gwaith  oof*lu  rboi  arholi^d  ar  y gigoedd 
Cyn  eu  ihoi  gerbron  y cyhoedd. 

Diolchir  i’r  Swyddog  Iecbyd,  y Ole  re  a gweithwyr 
y Oyngor  am  eu  cyd-weithrediad , befyd  i’r  Cadeirydd  a'r 
Gynghorwyr  oil  am  eu  sylwadau,  diddcrdeb  a’u  oymortb  trwy'r 
flvuyddyn  1958. 


Ydwyf , 

Eicb  ufudd  «as, 


Arthur  Jones. 


o 


Dyfr/niadau  o Ystadegau  Bywyd  ac  Iecbyd. 

Ystadegau  Cyffredinol 


Aceri  Arwynebedd 


2510 


Atncangyfrif  y Cofrestrydd  Gyffredinol  o'r  boblogaeth 

yngbanol  y flwyddyn  1958, 

Gyfrifiad  Poblogaeth  1957  • . , 

Rbif  tai  preswyliedig  , ,,  , 

Rhif  tai  Gyngor  ...  ... 

Gwerth  mewn  treth  ....  ...  £ 

Swm  oynnyrcb  o dreth  ceiniog  ...  ... 


2850 

2670 

1067 

593 

36,480 

£164 


Ystadegau  Bywyd 
Genedigaetbau  Bywane dig 


Gwryw 

Benyw 

Gyf  answm 

Gyf  re  itblon 

36 

49 

85 

Anghyfreithlon 

0 

0 

0 

36 

49 

85 

Graddeg  gened igaethau  yn  ol  y fil  o amcangyfrif 
y boblogaeth  oedd  30,0.  Graddeg  Genedigaetbau  am  y flwyddyn 
1954  oedd  22.4;  1955,  20,1;  1956,  25.6;  1957,  25.1. 

Graddeg  Genedigaetbau  y Sir  oedd  16.3;  Cymru  a Lloegr,  16.4, 

Graddeg  'Genedigaetbau  gosodedig  Llangefni  am  1958 

oedd  25.8. 


Genedigaetbau 

Marwanedig, 

Gwryw 

Benyw 

Gyf  answm 

Gyf re itblon 

0 

1 

1 

A ngb yf  r e it  h 1 o n 

0 

0 

0 

1 o || 

1 

1 

Graddeg  genedigaetbau  Marw-anedig  yn  ol  y fil  o'r 
genedigaetbau  (bywanedig  a marwanedig)  oedd  11.6,  Graddeg  am 
y flwyddyn  1957  oedd  29.0;  1956  oedd  29.8;  1955,  57.7. 

Graddeg  Marwanedig  y Sir  oedd  19.6;  Cymru  a Lloegr,  21.6, 

Graddeg  Marwanedig  yn  ol  y fil  o afficangyfrif  y 
boblogaeth  oedd  0.35;  Sir  Fon,  0,35;  Cymru  a Lloegr,  0.36. 


Marwolaethau  (Fob  Oed ) 

Gwryw  Benyw  Gyf  answm 

15 


18 


33 


0 


A 

Graddeg  Marwolaeth  yn  ol  y fil  o amcangyf rif 
boblogaeth  oedd  11  7?  10.1  yn  1957  9°  8.7*  I7n  1956* 

Mferwolaeth  Sir  Fon  oedd  13-3;  Cymru  a Lloegr,  11.7* 


y 

Graddeg 


Graddeg  Marwolaeth  gosodedig  Llangefni  am  1958 
oedd  13.8;  Sir  Fon,  11.7* 


Marwolaeth  life  mol 


Dim  un. 


Graddau  Marwolaethau  Babanod  o dan  Flwydd  Oed. 


Cyfre ithlon 

Gwryw 

1 

Benyw 

1 

Cyf answm 

2 

0 

Anghyfreithlon 

0 

0 

1 

ss 

1 

ss 

2 

Mae  * r ffigyrau  uchod  yn  cyfeirio  hefyd  i f abanod . 
o dan  bedair  wythnos  oed  Felly  y mae  marwolaeth  Cyn-geni 
yr  un  fath  a ffigyrau  Marwolaeth  Babanod. 

Graddeg  Marwolaeth  Babanod  (a  Chyn-geni)  yn  ol  y fil  o enedigaethau 
byw-anedig  oedd  23*5* 

Graddeg  Marwolaeth  Babanod  y Six*  oedd  16.5?  Cymru  a Lloegr,  22.5* 
Graddeg  Marwolaeth  Cyn-geni  y Sir  oedd  12.0;  Cymru  a Lloegr,  16.0. 


ACHOSION  MAKWOLAFTH  GYDA'R  NIFER  YN  Y DOSBARTH  DINGS IG. 


Achos  Marwolaeth 

G 

B 

1#  Cornwyd  llidiog  yr  ysgyfaint, 

bref ant 

0 0 § 

1 

0 

2.  Cornwydydd  llidiog  dyfrllynol 

a chornwydydd 

eraill. 

1 

1 

! 3.  Anafau  llestriog  cyfundrefn  y 

nerf au. 

2 

4 

! 4.  Afiechyd  rhydweli  y galon. 

3 

1 

| 5-  Clefydau  eraill  y galon. 

• • # 

§§§ 

2 

8 

! 6.  LI id  yr  ysgyfaint. 

000 

0 0 0 

0 

2 

j 7.  Bronceitus. 

0 9 § 

0 0 0 

1 

1 

| 8.  Gordyfiant  chwarren  wrth  enau* 

r bledren. 

0 0 0 

1 

0 

[9.  Afiechydon  eraill 

# 0 c 

§•0 

2 

1 

10.  Daraweiniau  wedi  eu  hachosi  gan 

foduron. 

0 0 0 

1 

0 

El.  Fob  damwain  arall. 

0 9 0 

0 0 0 

1 

0 

| Cyfanswm 

0 9 9 

0 0 

15 

18 

-2- 


o 


.AT.ALIAD  A RHEOL.AETH  GLERYD.AU  HEXOTUS 


Clef  yd  au  Dodedig  (arwahan  i Ddarf  odedigaeth ) 


Clefyd 

0 dan  Un 

1 oed i Oed 

2 

5 

■——4 

4 

5-9 | 10-14; 15-24; 25rasodd 

Oed 

diwybod 

Y dwymun 
Goch 

1 

L 

1 

- 

- 

1 

1 

— 

Y Freeh 
Goch 

1 

4 

1 

4 

4 

30 

- 

- 

- 

1 

LI id  yr 
ysgyf aint 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

Gwaedlif 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

Darf  odedigaeth 

Hysbyswyd  y rhai  a ganlyn  yn  dioddef  oddiwrth  y 
ddarf odedigaeth. 


| Oed 

Rhyw 

Ysgyfaint  neu 
Di-ysgyf  a int . 

11 

G 

Di-ysgyf aint 

12 

B 

Ysgyfaint 

17 

B 

Di-ysgyf aint 

27 

G 

Ysgyfaint 

29 

B 

ft 

! 36 

G 

BUGHFREGHIAD  AG  IHWNIO 


Mae’r  Cyngor  Sir  a’r  Meddygon  Teuluaidd  yn  gofalu 
am  y gwasanaeth  yma. 


Buchfrechiad  y Brech  Wen. 

Be  gafodd  4-0  o blant  eu  buchfrechu  am  y tro  cyntaf 
yn  ystod  y flwyddyn  arbennig,  a 5 yr  ail  fuch-frechiad . 

Buchfrechiad  yn  erbyn  y Ddarf odedigaeth. 

Mae'r  buchfrechiad  B.C.G.  yn  cael  ei  roddi  gan 
Swyddog  IVJeddygol  -Arbennig  i?r  Ysgyf ain't  ac  yn  cyd-weithredu 
a Meddyg  y Sir.  Mae»r  cynllun  yn  gofalu  y caiff  pob  baban, 
a enir  i.gartref  lie  mae  darf odedigaeth  ynddo,  y buchfrechiad 
fel ^amddiff ynf a rhag  y clwy.  Hefyd  caiff  y rhai  sydd  mewn 
cyiiyrddiad  a'r  cleifion  y buchfrechiad  yma  Yn  ystod  1958, 
cafodd  saith  y buchfrechiad  o ganlyn  cyffyrddiad. 

Imiwnio  yn  erbyn  Diphtheria  asr  Pas 

gafodd  49  o blant  eu  himiwnio  am  y tro  cyntaf 
yn  erbyn  Diphtheria  yn  ystod  1958,  a 35  eu  himivmio  yn  erbyn 
y Pas, 


-3- 


0 


Y DDEDDF  GYNQRTHWYQL,  1948. 

Ni  ohyoerwyd  gweithrediad  o uu  math  oewn  perthynas  i*r 

ddeddf  hon. 


REPORT  OF  THE  PUBLIC  HEALTH  INSPECTOR  FOR  THE  YEAR  1958. 


Summary  of  visits  and  work  carried  out  during  the  year. 


Dwelling -house a inspected  for  nuisances* 

a)  Number  of  houses  visited  ...  55 

b)  Number  of  inspections  ...  55 

Number  of  drains  tested  with  colour,  water  or  smoke . 30 

Visits  to  work  in  progress.  . ..  ...  68 

Interviews  with  owners  or  representatives  ...  20 

Dwelling-houses  where  nuisances  abated.  ...  46 

Visits  in  connection  with  overcrowding  ...  6 

Visits  in  connection  with  infectious  diseases  ...  7 

Visits  for  disinfection  of  premises  ...  2 

Visits  to  premises  re  vermin  . . . Nil 

Visits  to  bakehouses,  restaurants,  cafes,  canteens 

and  hotel  kitchens  ...  46 

Visits  to  ice-cream  premises  . . 36 

Visits  to  fish-friers  premises  ...  8 

Visits  to  other  food -preparing  premises  ...  82 

Visits  re  Shops  Acts.  ...  Nil 

Visits  to  workplaces  ...  Nil 

Visits  re  rats,  mice  and  other  infestation  ...  18 

Notices  served, 

a)  Informal  . Nil 

b)  Statutory  ...  Nil 

Number  of  cases  in  which  legal  proceedings  taken...  Nil 


Infectious  Diseases 

Number  of  visits  ...  ...  7 

Number  of  cases  in  which  disinfection  was  carried  out  2 


FOOD  HYGIENE 

Number  of  food  premises  by  type  of  business  (excluding  registered 

premises) . 


Butchers  ...  4 
Grocers  ...  14 
Conf ectioners  ...  7 
Bakeries  ...  4 
Gatering  establishments 

(including  cafes,  restaurants,  hotels)  8 
Number  of  visits  to  food  premises  82 
Number  of  food  premises  unsatisfactory  from  point  of  view 

of  hygiene  2 

Preserved  Food  - Manuf acture  and  Preparation 

Number  of  premises  registered  under  Section  16  of 

Food  and  Drugs  Act,  1955  . ^ 3 
Number  of  new  applications,  . , Nil 
Number  of  visits  , ,..16 


-4- 


o 

Ice  Cream 


Number  of  registered  premises  . . 14- 
Number  of  new  applications  . ..  Nil 
Number  of  inspections  ...  36 
Number  of  contraventions  of  the  Heat  treatment 

regulations  194-7  to  1952.  ...  Nil 

Fish-Friers  Premises 

Number  of  premises  registered.  ...  3 
Number  of  new  applications.  ...  - 
Number  of  visits  ...  8 


MLlk 

Number  of  Dairies  and  Distributors  registered  under 

Part  III  of  Milk  & dairies  Regulations,  194-9...  3 

Number  of  new  applications.  ...  Nil 

Number  of  visits  to  registered  premises*  ...  6 


Slaughterhouse  s 

Number  in  District . ...  1 

Number  of  visits  to  the  Slaughterhouse  192 

Carcasses  inspected  and  condemned . 


Cattle 

| Calves 

i 

Sheep  & 
Lambs 

Pigs 

Number  killed 

778 

14 

i 

4346 

926 

Number  inspected 

778 

14 

4346 

926 

All  diseases  except  tuberculosis 

Whole  carcasses  condemned 

13 

Nil 

41 

Nil 

Carcasses  of  which  some  part 
was  condemned. 

2 77 

3 

408 

34 

Tuberculosis  only 

fthole  carcasses  condemned 

7 

1 

- 

Nil 

Carcasses  of  which  some  part 
was  condemned. 

35 

2 

- 

15 

Percentage  of  the  number  inspected 
affected  with  tuberculosis 

5.4-. 

- 

- 

1.6. 

Weights  condemned . 


Cattle 

• • • 

Tons 

4 

Cwts 

2 

Qtrs 

3 

Lbs 

13 

Calves 

• o • 

— 

1 

2 

18 

Sheep  and 

Lambs. , . 

— 

18 

2 

6 

Pigs 

- 

2 

3 

6 

Total 

5 

3 

_i£ 

-5- 


Number  registered 


# » 


Nil 


UNSOUND  FOOD 

Food  condemned  during  the  year  as  unfit  for  human  consumption 
(outside  slaughterhouses). 

Quantity  Qtrs  Lbs 

Butchers*  meat  (including  offal)  - 30' 

Other  food  (including  tinned  food)  - - 


RODS  NT  CONTROL 


Number  of  residential  properties  treated  by  operator.  36 

Number  of  commercial  properties  treated  by  operator.  5 

Total  number  of  properties  treated  by  operator 41 

Total  number  of  visits  made  to  properties,  152 


WAT SR  SUPPLY 

Number  of  dwelling  houses  supplied  by  public  water  mains j- 

a)  Direct  to  houses  . ...  947 

By  means  of  standpipes  ...  ...  8 

Number  of  dwelling  houses  dependent  on  wells  for  their 

water.  46 

Number  of  wells  found  to  be  contaminated  by  faecal  matter.  Nil 


DRAINAGE  AND  SEWAGE  DISPOSAL 

Existing  disposal  works  is  being  operated  under  great 
difficulties.  The  increased  volume  of  sewage  to  be  treated 
adds  to  our  troubles.  With  constant  cleaning  of  tanks 
every  effort  is  being  made  to  separate  the  solids  from  sewage 
before  discharging  into  the  river. 

A start  was  made  during  the  end  of  the  year  on  the 
new  sewage  disposal  works.  The  soil  and  surface  water  sewers 
at  the  Bro  Tudur  Estate  were  completed  during  the  year, 

REFUSE  DISPOSAL 

Refuse  is  collected  by  the  council  workmen.  Disposal 
is  at  Hirdrefaig  Quary.  The  tipping  is  partly  controlled  and 
the  tipping  surface  is  covered  periodically 

OFFENSIVE  TRADES 

Number  registered  ...  ...  Nil 


HOUSING 

1.  Inspection  of  Dwelling-houses  during  the  year. 

(1)  a.  Total  number  of  houses  inspected  for  housing 

defects  (under  Public  Health  or  Housing  Act).,,  150 

b.  Number  of  inspections  made  for  the  purpose.  ...  150 


o 

Housing  (continued) 

1. (2)  Number  of  dwelling-houses  found  to  be  in  a state 

so  dangerous  or  injurious  to  health,  as  to  be 

unfit  for  human  habitation.  ...  71* 

(3)  Number  of  dwelling-houses  (exclusive  of  those 
referred  to  under  the  preceding  sub-head)  found 
not  to  be  in  all  respects  reasonably  fit  for 
human  habitation.  ...  3 4 

2.  Remedy  of  Defects  during  the  year  without  service  of 
formal  Notices. 

Number  of  defective  dwelling-houses  rendered  fit 
in  consequence  of  informal  action  by  the  Local 
Authority  or  their  Officers.  , . 12 

3.  Action  under  Statutory  Powers  during  the  year, 

(e)  Proceedings  under  Section  9,  10  and  12  of  the 
Housing  Act,  1957 


(1)  Number  of  unfit  houses  subject  to  n Demolition 

Order.  ...  9 

(2)  Number  of  individual  unfit  houses  to  which  an 

undertaking  to  repair  has  been  given.  ...  11 

. (3)  Number  of  individual  houses  already  demolished 

or  partly  demolished.  ...  4 

(4)  Number  to  which  action  has  been  deferred.  ...  4 


T ot  a 1 28 


(■ yy-f  Slum  Clearance, 

(1)  Number  of  houses  demolished  ...  20 

• (2)  Number  of  houses  withdrawn  subject  to  satisfactory 

proposals  for  repairs  ...  23 

(3)  Number  of  Dwelling  Houses  demolished.  ...  4 

(4)  Number  of  houses  awaiting  demolition  ...  25 

(5)  Number  of  houses  in  which  undertakings  accepted 

for  use  other  than  for  human  habitation.  Nil 

■ (e)  Proceedings  under  Section  18  of  the  Housing  Act,  1957- 

(1)  Number  of  separate • tenements  or  underground  rooms 

in  respect  of  which  Closing  Orders  were  cade....  Nil 

(2)  Number  of  separate  tenements  or  underground  rooms 
in  respect  of  which  Closing  Orders  were  determined, 
the  tenement  or  room  having  been  rendered  fit.,.  Nil 


\ 

4.  Housing  Act,  1957  - Part  III.  Section  44. 

Number  of  houses  in  reVpect  of  which  Clearance  Orders 

■ - were  made.,  ...  20 


Housing  Act,  1957  - Part  IV  - Section  76-90  - Overcrowding. 

(a)  (i)  Number  of  dwellings  overcrowded  at  the  end  of 

the  year.  ...  2 

(ii)  Number  of  families  dwelling  therein.  ...  4 

(iii)  Number  of  persons  dwelling  therein,  ... 


-7- 


t 


4.  (b)  Number  of  nevj  cases  of  overcrowding  reported  during 

the  year.  ...  1 

(c)  (i)  Number  of  cases  of  overcrowding  relieved  during 

the  year.  ...  1 

(ii)  Number  of  persons  concerned  in  such  cases.  ...  - 

(d)  Particulars  of  any  cases  in  which  dwelling-houses 
have  again  become  overcrowded  after  the  local 
authority  have  taken  steps  for  the  abatement  of 

overcrowding.  ...  1 

5.  Housing  Act,  1957#  Section  17# 

Number  of  houses  in  respect  of  which  Closing  Orders 

were  made,  ..Nil 

6.  Housing  Repairs  and  Rent  Act, 

No,  of  Improvement  grants  approved.  ...  3 

Summary  of  Housing  Defects  and  Nuisances  Remedied  during  the  year 

Keeping  of  animals  ...  #..  4 

Offensive  Accumulations  ...  .##3 

Sanitary  accommodations,  insufficient  ...  2 

defective  8 

Drainage,  reconstruction  ...10 

repaired  .#.13 

cleansed  ...36 

Cesspools  and  septic  tanks  abolished  #.Nil 

repaired  ..Nil 

Conversions  to  w.c.’s  ...  3 

Refuse  receptacles  ...  ..Nil 

Pood  Stores  ...  ...  5 

Water  Supplies  ...  ...  5 

Walls  and  Ceilings  ...  ...18 

Ploors  , , , x 

Windows  and  ventilation  ...  s 

Baths,  lavatory  basins  and  sinks  ...  ...  6 

Staircases  ...  x 

Coppers  (defective)  ...  ..Nil 

Dampness  ...  ...16 

Roofs  and  rainwater  pipes  ...  ...12 

Yard  paving  ...  - 

Chimneys  and  fireplaces  . ...10 

Miscellaneous 


-8- 


o 

Inspections  under  the  Factories  Act,  1937  & 1948 
1.  Inspections  for  purposes  of  provisions  as  to  health. 


■ — — 

Numbe  r 
on 

Register 

(3) 

dumber  of 

Premises 

(1) 

Inspec 

tions. 

(4) 

Written 

Notices 

...  .(5.) 

Occupiers 
Pro secuted 
(6) 

(i)  Factories  in  which 

Sections  1,2, 3»4  and  6 
are  to  be  enforced  by 
Local  Authorities. 

(ii)  Factories  not  included 

20 

36 

in  (i)  in  which  Section 
7 is  enforced  by  the 
Local  Authority 

(iii) Other  Premises  in  which 
Section  7 is  enforced 

10 

4 

by  the  Local  Authority 
(excluding  outworkers* 

1 pre  mise  s ) . 

2 

27 

Total 

32 

67 

- 

- 

2.  Oases  in  which  Defects  were  found. 


I 

lumber  of  cases  in 
lefects  were  found 

which 

Number  of 
cases  in 

Particulars.  I 

(1) 

1 

i 

i'ound  1 
(3) 

n 

Re  me 
died 

(4) 

Refe: 
To  H. M.j 
Inspec  1 
tor, 

(5) 

rred 
By  H.M. 
Inspeo 
tor, 

(6) 

which 

pro secutions 
were 

instituted. 

(7) 

Want  of  cleanliness (S.l) 

10 

10 

Overcrowding  (S.2)  i 

- 

- 

- 

- 

- 

Unresaonable  temperat-  | 
ures  (S.3)  : 

mam 

amm 

Inadequate  ventilation 

(S.4) 

- 

— 

- 

- 

Ineffective  drainage  of 
floors  (8.6) 

- 

— 

— 

Sanitary  Oonvieniencas 

(S.7) 

i 

a.  Insufficient 

- 

- 

— 

— 

b.  Unsuitable  or  act- 

ive . 

3 

3 

- 

- 

- 

c.  Not  separata  for  seses 

i «■* 

- 

- 

— 

— 

Other  offences  (not  incl 
uding  offences  relating 
to  Outwork), 

- 

- 

- 

- 

| Total 

13 

13 

- 

- 

| 

- 


; < ul 


. 

• 

; \/i 

, • • 
■ 

• 

. 

’ 

— 

■ 

. 

' 

• i 

iriO  9QkjbibQ| 

— ..  • j 

